Usiwe na WIVU 
lakini shukuru 


Na sasa, wanangu, nisikilizeni na jihadharini na roho ya 
udanganyifu na wivu. Kwa maana wivu hutawala nia yote 
ya mtu, na haumruhusu kula wala kunywa, wala kutenda 
neno jema. Lakini daima hupendekeza kwake 
kumwangamiza anayemhusudu; na maadamu mwenye 
wivu husitawi, mwenye wivu hufifia...nilijifunza kwamba 
kukombolewa na husuda huja kwa kumcha Mungu. Kwa 
maana mtu akimkimbilia Bwana, pepo mchafu humkimbia 
na akili yake inakuwa nyepesi. Na baada ya hapo 
humhurumia yule aliyemhusudu na kuwasamehe 
wanaomfanyia uadui, na hivyo akaacha husuda yake. 
AGANO LA SIMEONI 1:16-20 


Basi, wanangu, jihadharini na wivu wote na husuda, 
na mwenende kwa unyofu wa moyo, ili Mungu awape 
ninyi pia neema na utukufu, na baraka juu ya vichwa 
vyenu, kama mlivyoona katika kisa cha Yusufu. 
AGANO LA SIMEONI 2:5 


Ninyi pia, wanangu, mpendaneni kila mtu ndugu yake 
kwa moyo mwema, na roho ya husuda itajitenga nanyi. 
Kwa maana hii huiharibu roho na kuangamiza mwili; 
inasababisha hasira na vita katika akili, na kuchochea 
kwa matendo ya damu, na kusababisha akili katika 
kuchanganyikiwa, na kusababisha msukosuko kwa nafsi 
na kutetemeka kwa mwili. Maana hata usingizini wivu 
mbaya huitafuna, na kwa pepo wabaya husumbua roho, 
na kuufanya mwili kufadhaika, na kuiamsha nia katika 
usingizi kwa kuchanganyikiwa; na kama roho mbaya na 
mbaya, ndivyo inavyoonekana kwa wanadamu. 

AGANO LA SIMEONI 2:7-9 


Kwa maana chuki hufanya kazi pamoja na wivu dhidi ya 
wale wanaofanikiwa; AGANO LA GADI 1:22 

Haki huondoa chuki, unyenyekevu huondoa wivu. Kwa 
maana yeye aliye mwadilifu na mnyenyekevu anaona 
aibu kutenda maovu; AGANO LA GADI 1:27-28 

Kwa maana maskini, ikiwa hana wivu anampendeza 
Bwana katika mambo yote, amebarikiwa kuliko watu 
wote, kwa sababu hana kazi ya watu wa ubatili. Basi 
ondoeni wivu mioyoni mwenu, na pendaneni kwa unyofu 
wa moyo. AGANO LA GADI 2:15-16 


Wala sitakwenda kwa wivu ulalo; kwa maana mtu kama 
huyo hatakuwa na ushirika na hekima. 

HEKIMA YA SULEMANI 6:23 

Usihusudu utukufu wa mwenye dhambi, kwa maana 
hujui mwisho wake utakuwaje. MHUBIRI 9:11 

Utajiri haumpendezi mtu bahili; na mtu mwenye wivu 
afanye nini kwa fedha? MHUBIRI 14:3 


Hakuna mbaya zaidi kuliko yeye anayejihusudu 
mwenyewe; na haya ni malipo ya uovu wake. Na akifanya 
wema anafanya bila kupenda; na mwisho atatangaza 
uovu wake. Mwenye husuda ana jicho baya; hugeuza uso 
wake, na kuwadharau wanadamu. Jicho la mtu mwenye 
tamaa halishibi sehemu yake; na uovu wa mtu mbaya 
huikausha nafsi yake. Jicho la ovu huhusudu chakula 
chake, Naye ni mtu mnyonge mezani pake. 

MHUBIRI 14:6-10 

Wivu na ghadhabu hufupisha maisha, na uangalifu huleta 
uzee kabla ya wakati wake. MHUBIRI 30:24 


Usikasirike kwa ajili ya watenda mabaya, wala usiwaonee 
wivu watenda maovu. Kwa maana watakatwa upesi kama 
majani, na kunyauka kama mimea mibichi. ZABURI 37:1-2 


...Maana naliwaonea wivu wapumbavu, nilipoona 
kufanikiwa kwao wasio haki...Macho yao yametoka kwa 
unono; wana zaidi ya kutamani mioyoni mwao...Tazama, 
hawa ndio wasio haki wafanikiwao katika nchi ulimwengu; 
wanaongezeka mali...Nilipowazia kujua hili, liliniuma sana; 
hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu; basi 
nikaelewa mwisho wao. Hakika uliwaweka mahali penye 
utelezi, Umewaangusha katika maangamizo...Kwa maana, 
tazama, walio mbali nawe wataangamia; Lakini mimi 
kumkaribia Mungu ni vema kwangu; nimeweka tumaini 
langu kwa Bwana MUNGU, Nipate kuzitangaza kazi zako 
zote. ZABURI 73 


Usimwonee wivu mtu anayeonea, wala usichague 
mojawapo ya njia zake. Kwa maana mtu mkaidi ni chukizo 
kwa BWANA, bali siri yake ni pamoja na wenye haki. 
MITHALI 3:31-32 

Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili; Bali husuda ni ubovu 
wa mifupa. MITHALI 14:30 

Moyo wako usiwahusudu wenye dhambi, bali uwe katika 
kicho cha BWANA mchana kutwa. Kwani hakika kuna 
mwisho; na matarajio yako hayatakatiliwa mbali. 
MITHALI 23:17-18 

Usiwahusudu watu wabaya, wala usitamani kuwa pamoja 
nao. Maana mioyo yao hufikiri uharibifu, na midomo yao 
huzungumza maovu. MITHALI 24:1-2 

Usikasirike kwa ajili ya watu waovu, wala usiwahusudu 
waovu; Kwa maana mtu mwovu hana thawabu; mshumaa 
wa waovu utazimika. MITHALI 24:19-20 

Ghadhabu ni kali, na hasira ni kali; lakini ni nani awezaye 
kusimama mbele ya wivu? MITHALI 27:4 


